WikipediA 


Kicheki 


Kicheki ni lugha ya Kislavoni katika familia ya lugha za Kislavoni cha Magharibi inayotumiwa nchini 
Ucheki. Pia kuna wasemaji takriban milioni mbili nje ya Ucheki. 

Kicheki ni lugha ya karibu na Kislovakia na Kisorbi. Kinaandikwa kwa alfabeti ya Kilatini. 

Wageni hushtuka mara nyingi wakiona maneno bila vokali, kwa mfano sentensi "Strc prst skrz krk". Sababu 
yake ni kwamba herufi za r na 1 zinaweza kuhesabiwa kama silabi (utaratibu unaofanana na "m" kama 
mwanzo wa neno mbele ya konsonanti katika lugha za Kibantu: m-fano, M-swahili). 

Sarufi inapanga nomino zote katika jinsia tatu. 


Viungo vya nje 


■ makala za OLAC kuhusu Kicheki (http://www.language-archives.org/language/ces) 

■ lugha ya Kicheki katika Glottolog (http://glottolog.org/resource/languoid/id/czecl258) 

■ http://www.ethnologue.com/language/ces 



Makala hii kuhusu mambo ya lugha bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Kicheki kama historia yake, uenezi au 
maendeleo yake? 

Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?stub&title=Kicheki 
&action=edit). 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Kicheki&oldid=995185" 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 6 Aprili 2017, saa 09:17. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 






















